SA 
MEÐ U.S. Customs and 
Border Protection 






GAGNABLAÐ 





Allir ferðalangar með undanþágu frá áritun (Visa Waiver Program - 


VWP) þurfa að fá ferðaheimild í gegnum rafræna kerfið fyrir 
ferðaheimildir (ESTA) áður en ferðast er til BNA með VWP. ESTA er 
aðgengilegt á netinu á https://esta.cbp.dhs.gov fyrir ríkisborgara og 
þegna VWP landa (sem þurfa ekki Ta VWP gerir gestum frá 
þátttökuþjóðum kleift að ferðast til BNA vegna vinnu eða alpre ingal í 
90 daga eða færri án þess að þurfa vegabréfsáritun. ESTA eykur öryggi 
o og hefur gert ríkisstjórn BNA kleift að auka við fjölda meðlima í 
áætluninni. 


ALMENNAR UPPLÝSINGAR UM ESTA 

Hvað er rafræna kerfið fyrir ferðaheimildir (ESTA)? 

ESTA er sjálfvirkt kerfi sem er notað til að ákvarða hæfni gesta til að 
ferðast til Bandaríkjanna með VWP. 


Af hverju þarf ferðaheimild gegnum ESTA fyrir VWP ferðalanga? 
Bandarísk löggjöf krafðist þess að heimavarnaráðuneytið setti upp 
rafrænt Hemi daker fyrir ferðalaga og aðrar leiðir til að auka öryggi 
VWP. ESIDA bætir við öryggisþætti sem gerir 
heimavarnaráðuneytinu kleift að ákvarða rir ferðalagið, hvort 
einstaklingur sé hæfur til að ferðast til Bandaríkjanna ið VWP og 
hvort ferðin feli í sér hættu fyrir lögreglu eða öryggi. 


Hver þarf að leggja fram ESTA umsókn? 

Allir þegnar og a VWP þátttökuþjóða sem hyggjast ferðast til 
Bandaríkjanna með flugi eða skemmtiferðaskipi vegna viðskipta eða 
skemmtunar í 90 daga eða færri með VWP þurfa heimild í gegnum 
ESTA. Hæfilegur tími ætti að líða milli heimsókna til að sta, festa að þú 
búir ekki í Bandaríkjunum. Ef ferðalangur áætlar að millilenda í 
Bandaríkjunum á leið til annars lands, þair samt heimild gegnum ESTA. 


HVERNIG SÆKJA SKAL UM ESTA 

Hvernig sæki ég um ferðaheimild til Bandaríkjanna? 

Til að sækja um ESTA heimild skaltu fara á opinberu ríkisvefsíðuna hjá 
https://esta.cbp.dhs.gov. Svaraðu öllum nauðsynlegum spurningum og 
sendu inn umsókn þína fyrir ferðaheimild. 


Get ég sótt um fyrir hóp umsækjenda í einu? 

Já. Þú getur sent inn umsóknir fyrir hóp allt að 50 einstaklinga í einu. Til 
að sækja um fyrir hóp, sendu inn upphaflegu umsóknina og veldu einn af 
eftirfarandi möguleikum áður en greitt er: „Bæta við nýrri umsókn“ eða 
„Bæta við ógreiddri umsókn.“ Ljúktu síðan við umsókn fyrir hvern 
meðlim hópsins með því að slá inn helstu upplýsingar og svara 
nauðsynlegum spurningum. Þegar þú sendir inn allan hópinn, er 
auðkennisnúmer hópsins búið til og sent með tölvupósti á uppgefið 
netfang. Þú þarft auðkennisnúmer hópsins til að fá aðgang að umsóknum 
hópsins, athuga stöðu, skoða kvittun og/eða framkvæma greiðslu. 


Þarf ég að sækja um ESTA fyrir ólögráða barn mitt? 

Já, börn með eða án fylgdar (óháð aldri) þurfa sína eigin EST A heimild 
áður en þau ferðast til Bandaríkjanna sem þegnar lands sem þarf ekki 
áritun. 


Nánari upplýsingar: www.cbp.gov/esta 


RAFRÆNT KERFI FYRIR HEIMILD TIL FERÐALAGA 
Sama hver áfangastaður þinn í Bandaríkjunum er, 
komdu fyrst við hjá EST A 





Hvaða upplýsingar þarf ferðamaður að gefa upp til að fylla út 
umsóknareyðublað heimildar? 

Hver umsókn þarf að innihalda, á ensku, ítarupplýsingar, þar á meðal 
nafn, fæðingardag og vegabréfsupplýsingar. Umsækjandi þarf líka að 
svara VWP spurningum um hæfi varðandi smitandi sjúkdóma, handtökur 
og sakfellingar fyrir ákveðin afbrot, fyrri sögu af sviptingu áritunar eða 
brottvísun ásamt öðrum spurningum. Í hópumsóknum er hver 
ferðamaður ábyrgur fyrir sannleiksgildi og nákvæmni sinnar eigin 
umsóknar. Ferðamaðurinn eða umsækjandi mun einnig þurfa 
kreditkortaupplýsingar til að greiða tengd umsóknargjöld til að klára 
ESTA umsóknina. 


Getur einhver annar sótt um fyrir mig ef ég hef ekki aðgang að 
internetinu? 

Já, vinur, ættingi, starfsmaður ferðaskrifstofu eða annar þriðji aðili má fylla út 
umsókn fyrir þína hönd. Þriðji aðili má einnig greiða umsóknargjöld fyrir hönd 
ferðamanns eða hóps ferðalanga. Ferðamaðurinn er hins vegar ábyrgur fyri 
sannleiksgildi og nákvæmni ál upplýsinga sem sendar eru fyrir hans hönd. 


Hversu löngu fyrir ferð mína þarf ég að sækja um ferðaheimild? 
Við mælum með að umsóknir fyrir ferðaheimildir séu sendar inn strax við 
skipulag ferðarinnar eða eins snemma og kostur er, ekki síðar en 72 
tímum fyrir ferðalagið. VWP ferðalangar þurfa ekki að hafa sérstaka 
ástæðu til að ferðast til Bandaríkjanna áður en þeir sækja um ESTA. 


Fæ ég tilkynningu eftir að ég hef lagt inn umsókn mína? 
Um leið og einstaklingur eða hópur hefur verið samþykktur, er 
tölvupóstur ásamt númeri umsóknar eða auðkenni hóps sendur. Stöðu 
umsóknar verður að skoða á vefsíðunni. 


Hvaða hugsanlegu svör gæti ég fengið? 

Heimild samþykkt: Ferðalag heimilað. 

Ferðalag ekki heimilað: Ferðamaður verður að fá tímabundna áritun hjá 
bandarísku sendiráði eða ræðismanni áður en ferðast er til Bandaríkjanna. 
Heimild bíður staðfestingar: Ferðamaður verður að skoða vefsíðu ESTA 
fyrir uppfærslur. Það gæti tekið allt að 72 tíma að fá lokasvar. 


Hvað ef ein umsókn í hópi fær stöðuna „bíður staðfestingar“? Mun það 
valda seinkun á úrvinnslu annarra umsókna í hópnum? 

Nei, ef það er „bíður staðfestingar“ staða á einhverri umsókn í hópi, mun 
það ekki seinka úrvinnslu annarra umsókna. Hinsvegar er ekki hægt að sjá 
stöðu annarra umsækjenda í hópnum á vefsíðunni þar til allar umsóknir í 
vinnslu í hópnum eru metnar. Kvittunin mun ekki sýna heildargjald fyrr 
en allar umsóknir sýna stöðuna samþykkt eða Ra 


Hve lengi er ferðaheimild mín gild? 

Ferðaheimildir eru vanalega gildar í tvö ár eða þar til vegabréf þitt rennur 
út, hvort sem verður fyrst. ESTA gefur upp gildistíma þegar umsókn er 
samþykkt. Gestur má ferðast til Bandaríkjanna mörgum sinnum á 
gildistímanum án þess að þurfa að sækja um nýja ESTA heimild. 


Hvenær þar ég að sækja um nýtt ESTA? 

Krafist er nýrrar ferðaheimildar í gegnum ESTA þegar: 
e Ferðalangur fær nýtt vegabréf, 

e Ferðalangur breytir nafni sínu, 





ART, 
set MAN 


DA 
AEREA U.S. Customs and 
75, Border Protection 






GAGNABLAÐ 





e Ferðalangur skiptir um kyn, 

e Ríkisfang ferðalangs breytist, 

e Forsendur hafa breyst fyrir fyrri svörum ferðalangs við spurningum á 
ESTA umsókn sem þarf að svara með „já“ eða „nei“, eða 

e Ferðaheimild þín hefur runnið út. Viðeigandi gjald verður innheimt fyrir 
hverja nýja umsókn sem send er inn. 


Ef ég hef fengið samþykki gegnum ESTA til að ferðast til 
Bandaríkjanna, þýðir það að ég get komist inn í landið? 

Ekki endilega. Samþykki gefur ferðamanni aðeins heimild til að fara um 
borð í flugvél eða skip til að ferðast til Bandaríkjanna án áritunar. Í 
öllum tilfellum er það bandaríski tollurinn og landamæraverðir sem 
ákvarða réttmæti inngöngu við landamærahlið eða tollafgreiðslur. 


Geta VWP a po að sýna útprentað eintak af samþykktri 
ESTA umsókn sinni á flugvellinum? 

Nei. Heimavarnaráðuneytið kemur upplýsingum um stöðu ferðalangs til 
flutningsaðila. Heimavarnaráðuneytið mælir hinsvegar með að ferðamenn 
prenti út ESTA umsókn sína til að varðveita númer EST A umsóknar 
sinnar. 


Ég gleymdi númeri ESTA umsóknar minnar. Hvernig get ég skráð mig 
aftur í kerfið tilað uppfæra upplýsingar mínar EA athuga stöðu 
mína? 

Um leið og umsókn einstaklings hefur verið samþykkt, er tölvupóstur 
ásamt umsóknarnúmeri sendur. Ef ferðalangur týnir, gleymir eða hefur 
ekki að aðgang að umsóknarnúmeri sínu, getur hann eða hún fengið 
umsóknarnúmerið í gegnum ESTA vefsíðuna með því að slá inn 
fæðingardag umsóknaraðila, vegabréfsnúmer og útgáfuland vegabréfs, 
útgáfudag vegabréfs og lokadag vegabréfs. 


Hvað ef ég týni auðkennisnúmeri hóps? 
Kerfið leyfir umsækjanda að biðja um auðkennisnúmer hóps, sem er sent á 
netfangið sem gefið var upp þegar hópurinn var búinn til. 


ESTA GJÖLD 

Er tekið gjald fyrir að fá ferðaheimild? 

Já. Gjaldið er 14 Bandaríkjadalir. Gjaldið er tvískipt: 

Urvinnslugjald - Allir umsækjendur fyrir rafrænni ferðaheimild eru 
rukkaðir um úrvinnslu hverrar sendrar umsóknar. Gjaldið er 4 dalir. 
Heimildargjald: Ef umsókn þin er samþykkt og þú færð heimild til að 
ferðast til Bandaríkjanna gegnum undanþágu frá áritun, bætist við 10 dala 
úttekt á kreditkort þitt. Ef rafrænni ferðaheimild þinni er hafnað, þarft þú 
aðeins að greiða fyrir úrvinnslu umsóknar þinnar. 
Heimavarnaráðuneytið ber ekki ábyrgð á aukagjöldum sem gætu verið 
innheimt af greiðslukortafyrirtæki þínu fyrir færsluna. 


Hvernig borga ég fyrir ferðaheimild mína? 

Allar greiðslur fyrir ESTA umsóknir þarf að gera með kreditkorti/debetkorti 
eða PayPal. ESTA kerfið tekur nú aðeins við eftirfarandi kredit- og 
debetkortum: MasterCard, VISA, American Express, JCB Kort, Diners Club 
og Discover. Þriðji aðili, svo sem vinur, ættingi eða fulltrúi ferðaskrifstofu 
má greiða tengd gjöld fyrir umsókn einstaklings eða hóps. Nafn á 
greiðslukorti þarf ekki að passa við nafn ferðalangs eða hóps. Umsókni verða 


Nánari upplýsingar: www.cbp.gov/esta 


RAFRÆNT KERFI FYRIR HEIMILD TIL FERÐALAGA 
Sama hver áfangastaður þinn í Bandaríkjunum er, 
komdu fyrst við hjá ESTA 





ekki sendar til úrvinnslu fyrr en allar greiðsluupplýsingar eru mótteknar. 
Við höldum áfram að skoða aðra greiðslumöguleika fyrir framtíðina. 


Eg hef séð aðrar vefsíður sem bjóðast til að sækja um fyrir mig. Hjálpar 
þetta mér við að fá heimild mína fyrr? 

Nei. Notkun á einkaþjónustu til að sækja um ferðaheimild gegnum EST A 
mun ekki hraða samþykkt. Vefsíður þriðja aðila sem veita upplýsingar um 
ESTA og senda inn ESTA umsóknir fyrir VWP ferðalanga eru ekki studdar 
af, tengdar við eða á neinn hátt í samstarfi við heimavarnaráðuneytið eða 
ríkisstjórn BNA. 


Er þessi vefsíða örugg og persónuleg? 

Já. Vefsíðunni er stýrt af ríkisstjórn Bandaríkjanna og nýtir tækni sem 
hindrar óheimilan aðgang að skráðum og skoðuðum upplýsingum. 
Upplýsingar sem umsækjendur senda í gegnum vefsíðu ESTA falla undir 
sömu ströngu skilyrði og hefur verið korn á fót fyrir svipuð eftirlitskerfi 
með ferðalöngum eins og bandarísk lög og reglugerðir segja til um, þar á 
meðal en ekki eingöngu varðandi lög um meka alríkisupplýsinga. 
Aðgangur að slíkum upplýsingum er aðeins leyfður þeim sem þurfa á þeim 
að tA í faglegum tilgangi. 


ESTA OG I-94W 

Sem VWP ferðalangur, þarf ég ESTA heimild til að komast inn í 
Bandaríkin við landamærahlið á landi? 

Á þessum tíma er ekkert skilyrði fyrir ESTA til að fá inngöngu í Bandaríkin 
gegnum landamærahlið á landi. Sem hluti af inntökuferli þegar farið er 
En land, þarft þú að fylla út I-94W eyðublað og borga viðeigandi 6 
dala gjald. Heimavarnaráðuneytið er að vinna í reglugerðarbreytingum sem 
myndu innleiða ESTA skilyrði við landamærahlið á landi í framtíðinni. 


ESTA HAFNANIR 

Hvað ætti ég að gera ef ég fæ ekki ferðaheimild? 

Ef umsókn fyrir ferðaheimild er hafnað og ferðalangurinn vill ferðast til 
Bandaríkjanna, verður hann eða hún að sækja um áritun hjá bandarísku 
sendiráði eða ræðismanni. Fyrir frekari ok um fyrirkomulag 
umsókna um áritun, Sk alas skoðaðu www.travel.state.gov. 

Hvað ef einn eða fleiri ferðalangar í hópumsókn fá ekki heimild til 
ferðalaga? 

Umsókn(um) sem var hafnað hafa ekki áhrif á stöðu annarra meðlima 
hópsins. 


Eg er með nýja og gilda áritun. Verð ég einnig að sækja um ferðaheimild 
gegnum EST A? 

Einstaklingar með gildar B1, B2 eða B1/B2 áritanir þurfa ekki að sækja um 
ferðaheimild gegnum ESTA. 


Má ég sækja um aftur ef ég fæ ekki ferðaheimild? 
Þú getur sótt um aftur ef að fyrrum aðstæður þínar hafa breyst. 


ÍSTUTTU MÁLI 

Hver: Þegnar og borgarar VWP landa sem 
Hvað: Heimild til að ferðast til BNA með VWP 
Hvar: https://esta.cbp.dhs.gov 
Verð: 4 dalir fd 10 dalir heimildargjald 
Nánari upplýsingar: www.cbp.gov/esta 





CBP Publication Number 0839-1218 ESTA factsheet redesign 


